$' 11 


ëhnt 0 ëanm0Íiaít| 

JOHN SMITH, YSW., ABEENANT, 

Am ei fedrusrwydd cyffredinol fel Goruchwyliwr Tanddaearol; 
ac yn neillduol mewn cysylltiad a darganfyddiad y glo yn 
Ngwaith Uchaf Abernant. 

Y Fuddugol yn Eisteddfod Odyddol Aberdar, f % ■ 0 

(Mesur—“ Llwyn On.”) 

GwAiîh hoff gan rai beirdd ydyw eanu mawlgerddi, 

0 fawl ac anrhydedd i gedyrn y gâd; 

Pa rai mewn rhyfeloedd a wnaethant wrhydri, 

Wrth ymladd yn mhlaid a thros urddas eu gwlad * 

Mae ereíll yn chwenych elodfori gwyr mawrion, 

Sy’n byw yn eu gwychion balasau mewn bri; 

Yn nghanol eu golud a’u moethus ddanteithion, 

Yn nghyd a phleserau amrywiol heb ri’; 

Ond hoffach gan i yw cysegru fy awen, 

I ganmol boneddwr o dalent a dysg ; 

A drinia’r gwyddorau a’r eelfau yn llawen, 

Er llesiant y gweithwyr—a hyny ’n eu mysg. 

John Smith Yswain ydyw yr enwog wr hẃnw, 

Sy’n wych arolygwr yn ngwaith Abernant; 

Mae gweithwyr yr ardal yn caru ei enw, 

MaL cerir hoff enw y tad gan y plant • 

Anrhegodd Rhagluniaeth ein gwron â doniau 
Neillduol o gymwys, i lanw ei swydd ; 

Ac yntau ddefnyddiodd ei werthfawr dalentau, 

Nes enill rhai atynt, i’w les, ac i’w lwydd ; 

Ee ddrachtiodd yn helaeth o ffrydiau dysgeidiaeth, 

Er coethi ei feddwl a phuro ei chwaeth, 

À chasglu ystorfa o fu.ddiol 'wybodaeth 
I’w feddiaot, yn more ei ddyddiau a wnaeth. 

Fe ddysgodd rifyddiaeth pan ydoedd yn blentyn, 

A mynodd feistroli Mesureg* yn wir ; 

A 'Daearfesuraeth,f fe’i chwiliodd i’w gwreìddyn, 

Nes dyfod yn gampwr i fesur y tir ; 

Gwnaeth hefyd astudiö Daeareg yn ddoniol,— 

Y mdreiddiodd i grawen y ddaear heb golì; 

* Mensuration. t Landsurveying. 


2 


Gan chwalu a chwilio ei chreigiau amrywiol, 

Nes ymgyfarwyddo yn berífaith a’r oll ; 

Gwahanol gysodau* y bellen ddaearol, 

A’i haenau lluosog yn mhob ffurf a ]lun, 

Eu holrain a wnaeth i’w sefyllfa ddechreuol, 

A cherfiodd hwynt oll ar ei feddwl ei hun. 

Mae ef yn feddianol ar uchel wybodaeth, 

A medr iawn ymddwyn tuag at ei gyd ddyn ; 
Oblegyd cysegrodd ran fawr o’i efrydiaeth, 

I ddeall teimladau’r ddynoliaeth bob un ; 

Nid creulawn ormeswr fel rhai arolygwyr, 

Yn hoffi gwel’d cyfiwr truenus y t’lawd 
Yw ef, ond ’mae ’n byw yn serchiadau y gweithwyr, 
Ac yntau a’u trinia bob un fel ei frawd ; 

A phan ddeuant ato í adrodd eu cwynion, 
ran fydd eu helbulon yn fawiion a chroes, 

Mae’n barod i agor ei law gyda’i galon, 

I’w cymorth er cysur, a lleddfu eu loes. 

Saif ef yn y canol rhwng meistr a gweithiwr, 

Er gwneuthur cyfiawnder i’r naill fel y llall; 

Ac er ei anrhydedd y mae ein boneddwr, 

Yn gwneyd ei ddyledswydd i’r ddwy blaid heb wall; 
Nid ceisio ymgodi i fri ac anrhydedd 
A pharch gan ei feistr yn unig a wna, 

Ar draul gwneuthur cam a’r un t’lawd diymgeledd, 
Ond gwneuthur uniondeb yw nod y gwr da; 
Egwyddor nefolaidd sydd yn llywodraethu 
Ei galon, bob amser lle bynag y bydd; 

Ac heddwch cydwybod sydd yn cyfaneddu, 

O fewn idd ei fynwes bob nos a phob dydd. 

Mae boneddigeiddrwydd, sirioldeb, a mwynder, 

Ein gwron hawddgarol yn dangos ei fod 
Yn meddu addasrwydd neillduol bob amser 
I gario’r awenau, er cyraedd y nod ; 

Ac hefyd y mae ei wybodaeth ddwfndreiddiol, 

Yn nghyd a’i fedrusrwydd, yn dweyd yn ddible, 

Mai gwr o gymwysder diwall a rhagorol, 

I wneuthur ei orchwyl heb feth yw efe ; 

Y mae ei weithredoedd bob amser yn tystio, 

Ei fod yn teilyngu anrhydedd a chlod; 

A bydd melus goffa yn ddiau am dano, 

Tra bydd Abernant a’i gweithfaoedd mewn bod. 

* Stratas,—neu y gwahanol haenau o greigiau a berthynant i’r un dos- 
parth. 


3 


Yn ngrym eì wybodaeth fe’i gwelir yn disgyn 
I lawr i berfeddion y ddaear ddu oer, 

Ae yno defnyddia ei gwmpawd a’i linyn, 

Mewn lle na lewjrchodd na buan na lloer, 

I wneufbur eywreinwaitb trwy nodi’r cyffiniau, 

Gan weini cyfiawnder beb wyrni na gwall, 

Rhwng arglwydd y tir a pherchenog y gweitbiau, 

Rbag dygwydd i’r naill wneyd camwri a’r llail, 

Ac er ei anrhydedd mae ef yn cyflawni 

Ei swydd, mewn cywirdeb er t’wylled y gell; 

“ Pe yn ngwyneb baul ac yn llygad goleuni,” 

Nis gallai bytb wneuthur ei orchwyl yn well. 

Gwr hyddysg yw ef yn awyriad mwngloddiau,* 

Ac hynod o fedrus i ymdrin a’r Nwy ;t 
A’i yru o’r weithfa rhag difa bywydau 
Y gweithwyr, a pheri galanas a chlwy’; 

Nid ydyw yn gadael y Llosgnwy i lechu, 

Yn gronfa echryslon o fewn yr hen waith, 

Fel rhai, gan ymdreehu ei gauad i fynu, 

Ac nid yw yn arbed un draul ato chwaith; 

Ond dengys y gofal manylaf bob amser, 

Am anfon digonedd o awyr iach drwy 
Holl ranau y weithfa, nes yw ei gyflawnder 
Yn iechyd i’r gweitnwyr, yn angau i’r Nwy. 

A phan fydd y nen-fwd yn drwm a briwedig, 

Yn bygwth ymoliwng ar dorwr y glo ; 

Ein gwron ofala na chaifF fod un diffyg 
Am goed, tuag at gynal i fyny ei do; 

A gwelir y glowr a’i íwyell fawr finiog, 

Yn trin a chaboli y prenau yn hyf; 

A’u sefyll a wna yn golofnau ardderchog, 

Er gwneuthur y Ue yn ddyogel a chryf; 

A theimla ei fynwes yn chwyddo o gariad 
At ei arolygwr, a thraetha ei fod, 

O herwydd ei ofal a’i ymdrech yn wastad, 

I atal damweiniau, yn deilwng o glod. 

I’r headings fe rydd eu priodol gyfeiriad, 

Fel dengys ei gynllun ardderchog o’r lle ;+ 

A rhai ar i fynu, ac ereill yn wastad, 

Ac ereill ar eu goriwaered tua’r dê ; 

* Yentilation of Mines. Y gelfyddyd o awyru mwngloddiau. 
t îíwy,—Gas. Y mae gwahanol neu amrywiol fathau o honynt, megis, 
JS'itrogen, Osygen, Carbönic Acid, &c. 

$ Plan, neu fap y gwaith. 


Cyfeirîa raí ereill yn groes í’r mesuron,* 

Trwy ganol y creigiau ysgythrog a clierth ; 

Pa rai er eu grym a cliwilfriwir yn yfflon, 

Gan allu y pylor aruthrol ei nerth: 

Ac felly fe ddeuir o hyd i wahanol 
Welyau o lo, a leehasant yn nghudd ; 

Yn nghrombil y ddaear am oesau olynol, 

Ond weithian a weithir er eysur a budd. 

I'e fu ei wasanaeth am amryw flynyddoedd, 

0 fewn y gwaith isaf yn unig mae’n wir ; t 

Ac yno dadblygodd ei rymus alluoedd, 

Nes cyraedd enwogrwydd a bery yn hir ; 

A gwelwyd ei fod ef yn ddigon galluog, 

I gario awenau y ddau waith ei hun; 

A chawsant eu rhoddi i’w ofal diysgog, 

Ac feliy fe wnaethpwyd y ddau waith yn un ; 

Ac er y diwrnod y cafodd eu gofal, 

Mae llwyddiant yn gwenu yn llon yn y lle; 

A chlodydd eyhoeddus a glywir trwy’r ardal, 

I enw ein gwron gan bawb yn ddible. 

Ar ol ymgymeryd a llywio’r gwaith uchaf, 

Dechreuodd ar orchwyi aruchel ei nod; 

A’i lafur goronwyd a llwyddiant i’r eithaf, 

Gan ddwyn ida ei enw anrhydedd a chlod, 

Lle cafodd rhai canoedd o bunau eu gwario 
Ar antur, i chwilio am wely o lo ; 

Heb ronyn o lwyddiant nac argoel am dano,J 
A gobaith yn gorwedd dan sel, ac yn nghlo ; 

Yn crogi wrth wregys ein Smith caed agoriad 
I agor y clo, ac i ddatod y sel; 

A’r cwmwl anobaith a giliodd ar eiliad, 

Pan gafodd y trysor ei ganfod heb gel. 

Ehwng cymysg deimladau o bryder a hyder, 

Fe dalodd ymweliad a gwaith ’Sgubor Wen ;§ 

* Yn groes i’r mesuron y gelwir yr headings sydd yn eael eu gyru o un 
haen i haen arall. 

t Y mae Mr. Smith wedi bod yn arolygu gwaith isaf Abernant am 26 o 
flynyddau, ond nid oes uwehlaw blwyddyn neu ddwy er pan y mae yn ar- 
plygu y gwaith uchaf. 

î Darfu i ragflaenydd Mr. Smith, yn y gwaith uehaf, yru heading i 
chwilìo am y glo, a gwariodd amryw ganoedd o bunau yn yr anturiaeth; 
ond er y cwbl, darfu i’r anturiaeth droi allan yn fethiant hollol arno ef, ae 
nid oedd ond anobaith yn teyrnasu yn meddyliau pawb am ei ddarganfydd- 
iad, hyd nes yr ymgymerodd ein harwr a’r gorchwyl o chwilio am dano. 

§ Yroeäd y glo dan sylw yn cael ei weithio yn flaenorol yn ngwaith 
Y sgubor Wen, a’r dull y daeth ein boneddwr o hyd iddo oedd myned i un 
© leYelau y gwaith hwnw, a leyeli oddiyno i’r heading a yrwyd i chwiho am 


5 


Àc yno yn fedrus defnyddiodd éi ofíer, - 
Er dwyn ei amcanion mawreddog i ben ; 

A gwelodd ar unwaith pa beth oedd yn angen 
Ei wneuthur, er eyraedd y nod oedd o’i ílaen ;—• 

Fod angen cyn dyfod o hyd i’r wythien, 

Ymdreiddio trwy greigiau yn haeu ar ol haen ; 

Ae felly yu eon efe a anturiodd, 

Gan lwyr benderfynu darganfod y glo; 

Ae yn ei anturiaeth fawreddog fe lwyddodd, 

Nes peri llawenydd i bawb yn ein bro. 

Caed trwy ei anturiaeth wawr gobaith i’r gloẅr, 

Am orehwyl parhaus iddo ’i hun ac i’w blant; 

A chryn ychwanegiad at dda y boneddwr 
Dyngarol, sy’n berchen ar waith Abernant; 

Caed hefyd helaethrwydd o danwydd rhagorol, 

Yr hwn a gynyreha ddigonedd o wres, 

I greu yr hyf ager, a weithia ’n rymusoí, 

Y cywrain beirianau er buddiant a lles, 

Ac hefyd i doddi y mwn nes ei wneuthur 

Yn Haiarn, tra gwerthfawr, defnyddiol, a drud; 
Gwasanaeth yr hwn sydd yn elw a chysur 
I ddynion, o begwn i begwn o’r byd. 

Ein Ior yn barhaus a fendithio ei lafur 

A Uwyddiant, fel gallo wneyd lles idd ei oes ; 

A chaffed hir ddyddiau yn mwyniant pob eysur,— 

Na iìiner ei fynwes gan uu awel groes ; 

Cyneddfau ei euaid barhao mown eryfder,* 

Pan fyddo synwyrau ei gorff yn llesgau ; 

A bydded ei fywyd mewn eyflawn ireidd-der, 

Tra byddo’i ddiwrnod ef yma’n parhau; 

A phan y gorpheno ei yrfa ddaearol, 

Boed íddo gael myn’d i gymdeithas y llu 
Sy’n byw mewn dedwyddwch, didrai, a thrag’wyddol, 

0 fewn i aur gaerau y wynfa sy’ fry. 

Twm; Cei'npenab, 

i. UlẂi'Uoyj 

See D. W. JONES, ( Diyfehan Ed o h jMerthyr. 

y glo, ac wrth wneyd hyny fe welodd ar unwaith fod y cyfryw heaäing yn 
llawer rhy uehel; ac felly fe yrodd drift i waered a chafodd afael ar y tì’ysor 
gwerthfawr mewn ychydig amser. 

* Darllener y ddwy linell ydynt wedi eu nodi uchod fel y maent yn y 
penill, neu fel y canlyn 

Boed idd ei gyneddfau barhau yn eu eryfder, 

Pan íÿddo’i synwyrau yn cyflym lesgau. 


ARALL, AE YE ÜN TESTüNT. 


(AS.FI7DDTJG0L.) 

0 oesoedd y ddaiar, yr oes fwyaf laehar, 

Heb un iddi’n gymhar, yw’n hawddgar oes ni; 

Mae’r teg gelfyddydau, a’r dyfnddysg wyddorau, 

A phob rhyw wybodau drwy’n broau mewn bri; 

A miloedd drwy’n teyrnas yn codi i urddas. 

A sylw eymdeithas, trwy’n addas eu trin; 

A’u guneyd yn ddefnyddíol i godi’r hil ddynol 
O’i chyüwr andwyol, gresynol, a biin; 

Ac un o’r enwocaf yw’n gwron hawddgaraf, 

J. Smith, y eywiraf a’r penaf drwy’n pau, 

Fel doeth oruchwylydd ar fwnawg gloddíeydd ; 

A myned ar gynydd mae’i glodydd yn giau. 

Cymhwysodd Rhagluniaeth ef idd ei wasanaeth, 
Drwy’i freintio yn helaeth a thoraeth o ddawn, 

Ac yntau yn forau efrydodd y eelfau, 

A’r rheidiol wyddorau a.’u deddfau yn Uawn : 

Meistrolodd rifyddiaeth ac ysgrifenyddiaeth, 

Yn nechreu efrydiaeth, (gwybodaeth o bwys ;) 

’Nol hyny mesureg wnaeth chwenych yn chwaneg, 
Ca’dd hon yn ddiatreg yn anrheg dda lwys ; 

Fel yma yn ieuanc, tra nad oedd ond glaslanc, 
’Doedd celf wedi dianc o’i grafanc heb graith; 

Ond yna yn sydyn, tra nad oedd ond hogyn, 

Ei dad dygodd wedi’n i’w ganlyn drwy’r gwaith. 

Hyn yma'n ddiameu gymhwysodd ei ddoniau, 

I ddeall yn foreu elfenau ei swydd; 

Myfyriodd yn brysur holl ddeddfau hen natur, 
Coronwyd ei lafur â chysur a llwydd. 

Daiareg efrydodd, i lawr y disgynodd 

I wyllaidd ddwfngelloedd anghyoedd y dda’r ; 

Archwilio ei choflfrau, a deall ei haenau, 

Gan ddwyn ei thrysorau i’r golau a gâr. 

Y cwmpawd yn fuan a wnaeth yn was bychan, 
Deallodd ei amcan yn gyfan i gyd ; 

Drwy hwn gwna ein gwron ryw erfawr orchestion, 
A gofir yn gyson tra byddo’n y byd, 

Rhaid oedd iddo eilwaith astudio awyriaeth, 

Er dwyn ei wasanaeth mawr helaeth yn mlaen; 

A deall ansoddau angeuol y nwyau, 

A’u gyru o gonglau y gweithiau ar daen. 



1 


Fel yma daeth Ioan yn gampwr yn fuan, . 

Llywyddai ei hunan bob cyfran o’r gwaith ; 

A’i dad roes y gorchwyi o’i law i’w fab anwyl; 

Dychwelodd î’w breswyl hyd arwyl ei daith ; 

A thrwy ei ddawn heiaeth a’i eang wybodaeth, 
Cymhwyswyd ein penaeth i’r llywiaeth yu llawn; 

A chyfìawn gyfryngwr rhwng meistr a gweithiwr, 

Yn mherson ein harwr digynwr a gawn. 

Nid halch uchelfrydig yw’n gwron gwyrenig, 

Ond isel, caredig, wr diddig a doeth ; 

Ei dremiad yn serchus—’i ymddygiad yn weddus, 

A'i eiriau’n ddyddanus, pur, chwaethus, a choeth ; 
Fe sieryd mor foddlou a’r gweithwyr tylodion 
Ag â boneddigion eyfoethion ein gwlad. 

Fel doeth arolygydd, myfyrio wna beunydd 

Y llwybr mwyaf hyrwydd i’w llwydd a’u lleshad ; 
Pan ddygant ryw gwynion o’i flaen am helbulon, 

Fe deimla ei galon, gwa’n union ei ran; 

Gofalus yw’n wastad i ddarpar doeth drefniad, 

Rhag dod o ryw anfad ddygwyddiad i’r gwan. 

Mae hefyd yn ddibaid was ffyddlon i’w feistriaid, 

Ni waria yn ddiraid un dyrnaid o’u da ; 

Gofala yn gyson am ei oruchwylion, 

Ysgoi eu trafferthion ein gwron nis gwna. 

Drwy ystod ei fywyd ni chwanog seguryd, 

Mae’n ddyfal a diwyd bob enyd ac awr— 

Yn gwneuthur trefniadau—yn tynu cynlluniau, 
Neu’n cerdded rhyw ranau o’r gweithiau gor fawr. 
Mae mor benderfynol, ei air sydd yn rheol, 

Heb reswm digonol ’n ei wrthol nis try; 

Tra’n gwneuthur eyfiawnder ni theimla un pryder, 
Cyferfydd a’i feistr bob amser yn hy. 

Disgyna i waelodion hen gelloedd tywyllion, 

Ac yno gwna ’n gwron orchestion diffael— 

Dwg allan drysorau mwy gwerthfawr na pherlau, 
Er lles i fyrddiynau, yn ddiau, a mael; 

Rhyw lwythi anferthol o lo yr yn ddyddiol, 

O grombil rhyfeddol annhraethol y dda’r, 

Er lles a ilawenydd i’n teyrnas a’n gwledydd, 

A dyrchiant anelfydd i glodydd ein car ; 

A’i gwmpawd a’i linyn mesura bob conglyn, 

A noda y terfyn i’r blewyn heb wall, 

Ac wrth ei gynlluniau fe dd’wed yn ddiamau 
Pan ddel un o’r gweithiau i ffiniau y llall. 


Ond o’r holl fawr gampiau gyflawnoddfeí ddoniau, 
Yn ngliyswllt holl ranau y gweithiau i gyd, 

Y gampwaith ryfedda wriaeth yn y gu aith IJyha, 
Drwy hon ei glod ddyrelia—ymdaena drwy’r byd, 

Drwy gywraiu ddyfaliad, a manwl ymchwiliad, ' 
Priodol udefnyddiad ei lygad craff, chwim ; 

Ca dd hyd i allweddau toreithiog wythienau, 

Lle gwariwyd ugeiniau o bunau am ddim': 

Kid gyru ar natur a wnaeth ein doeth awdur, 

Ond treuliodd fawr lafur i fesur y tir, 

Er deall rhediadau anghyson yr haenau, 

A gweled hen folîtau y clöau yn glir. 

Gẅnaeth hyn ddirfawr lenwi llogellau ei feistri, 

^es ’ynt braidd ar dori gan bwysi y rhad ; 

A’n Smith a ddyrchafant—ei ddoniau a brisiant, 

A’i enw a barehant, fe’i molant drwy’r wlad ; 

Cá gweithwyr tylodion waith eto yn gyson, 

A lle ’i enill digon o reidion i’w plant; 

Daw elw yn ddiau a chysur flynyddau, 

Drwy hyn i bob pleidiau yn ngweithiau ’Bernant; 

Cydblethir alawon o glodydd i’n gwron, 

Drwy ödyftryn hyfrydlon hen Gynon a Dar ; 

Rhyfeddir ei ddoniau, fe gofir ei gampiau, 

A’i urddas yn ddiau am oësau a bar. 

Na foed i ün aflwydd orddiwes ein llywydd, 

Ond eaffed lawenydd yn hyrwydd o hyd ; 

Parhaed yn ffyddlon mewn dyfal ymdrechion. 

Ca’ed bob rhyw gysuron tra byddo’n y byd, 

Ei blaut fyddo’n codi yn addas i’w nòddi, 

Pan fyddo penllwydni yn oeri ei wedd ; 

A cheisied drugaredd i’w'enaid ’n ymgeledd, 

Cÿn myn’d o’i gorff hywedd i orwedd i’r bedd ; 

Fel caft’o ddyrchafiant hoff anwyl, a ffyniant, 

A nrliydedd a nrwyniant gogoniant y nen; 

A byw ŷirr llawenydd trag’wyddol ei Arglwydd, 

A’r Iesu ’n gymdeitbydd, diffynydd a phen. 

Gweithiwe, 

See JAMES JONES, Aberdar. 


J, T. Jonfìs, Argraffydd, ỳc., Aberdar. 


